

CYFFES OFERDDYN. 


YN DDWY RÄI^i 

O WAITH BÍCHARD 

Athraw Y sgol yn Sir Fôn. 


ABERYSTWYTII: Argraffwt/ä ffan James'a WilUains. -V8il. 


IeUENCTID y gwleäydd, a garo gerdd newydd, 
Gwrandftwed pob gìân-ddyn ar Hanes Oferddyn ; 

Rhyw draethawd sy gen*î, ystyriwch fy ’stori, 

Nid ■stori anwireäd, ond ’storî wirionedd : ^ 

Fei yr oeddwn i'n ’smala, ryw ddydd o’r 'cynhaua’, 

Yn rhodio yn o bruddlon, y’mysg fy ysgoîheigion, 
Gwelwn hêri ŵr go hynod, tuag atom yn dyfod, 

A dagrau ar ei ruddiau, a’i ddiìlad yn ddrylìiau, 

Ni welswn er ystalwm hên ddyn mor noetb-lwm, 

Fc gyfarchái well j mi, a’i lygaid yn llenwi, 

Ac a griodd yn greulon pan ganfu’r ysgolheigion, 

Mi a ofynais o’r diwedd, Fy ewythr, ŵr mwynaidd, 

Fa beth sy ’n eich ’blÌTío, pan ydych yn wylo ? 

Fe’m hattebai’n galonog, dan ysgwyd ei benglög, 

Yn yr ysgol y bum innau, amryw flynyddau j 
Ped fuasaí Iwc i mi, a gfâs i ymgroesí, 

Mi allaswn fod heddyw â pheth ar fy helw, 

Ac ar fy nghefn gotwra, yn lleboâ yn noeth-lwm ; 

Mi ddyweda i chwi’r moddion, ond galw’r ysgolheigtOíi, 

Yn hynod fy Hanes, fy’m Cöffa, a’m hoíl Gyffes, 

Fe »Hai bydd i’r %tori, fod yn rhybyddi’r rherny, 

Chwi glywsoch fél y -dyweden’, mai da ydyw cof bachgen, 
’Roeddwn înnaa ar y cynta’, cyn sîoogced a’r sicngca, 

A ehyn gwyched fy siacad a’r gwychaf yn y farchnad, 

A chystalfy rheol a neb yn eich ysgol, 

A^m rhieni ynoludog, yn byw yn gyfijethog, 

Gydâ ’r goreu yn eu aiarrol am Iwyddo o’u dà bydol, 

Heb blentyn nac etífedd, ond y fi (raawr fy aftrhydedd f) 






CYFFES^ OFERDDYN. 


I gael eu holl gyfoeth, er 'mod í’n awr yn ddyn noeth, 

Cael moethau da ddi^on, a theganau gwychion; 

Pan ddois i fedru siarad, i’r ysgol fe’m gỳrad, > 

A siaiso fy meister, fy nghyra’ryd i'n dender; 

A gwylied fy chwipio, beth bynag a fytho, 

A gwylio fy nwrdro, rhag ofn i mi grio. 

M1 a fum fiwydUyn a hanner yn cywilyddio fy meisíer ; 
Pawb yn fy nghym’ryd y n icorn, heb fedru mo’m llyfyr corn; 
Mi fu'ni fiwyddyn a chwarter cyn medru fy mhreimer, 

A meistr heb lyfysu, er dim, fy ngheryddu, 

A phawb ereül yn yr ysgol yn myn’d rhagddynt yn reiol, 

A minnau yn, un camsawn, heb na dysg na dawn ; 

Fe ddaeth rhai o’m cym dogion, a hwythau yn ysgolheigion, 

I ddweyd wrth fy nhâd a’m mara,eu bod yn gwneyd â mi gam 
Yrawn yn ben-galed fel y graig,ac nad awn byth yn ’sgolhaig 
Ob diwedd rhoisant oräours i meistr gael ei ‘umours : 

Ond cyn pen deu-ddydd, mi welwn ffasiwa newydd, 

% Mi giywn fy roeistr yn fy ngalw, ac yn codi ’r wialen fedw, 
Minuau, fel y byddwn arfer, a drois ato fy nghrwpper j ^ 
Ond mi clywn yn o çhwipyn yii ’mafiyd yn fy nghopyn, ^ 
Ni ches atteb nac odfa nad oedd tîn goch yn ucha', 

Onid oeddwn yn dawnsio, wedi iddo beidso, , 

Awr fawr a hanner, heb na chiythor na ffidler. 

Mi fum y rhan hwnw o’r diwrnod yn ddîg di-gydwybod, 
Fy meddwl i oedd anfuddiol, nad awp i bythl’r ysgol, , 

Os cawn i ben y ffordd adrau, (draen yn ea capiau) . 

Myned adreu’r noson yn ddigon trwm fy nghalon, 

Tan oeh’neidio bob amser, a grymau ’rhyd fy nghrwpper. 
Fý nhâd a mam, yn o brysur, a ddeall’sant fy nolur, 

Yn arafaidd, hwy a ofynen,’ Beth ddarfu i ti, ’machgen ? 
Da oedd genyf gäel achlysur, i achwyn ar fy raejstir, 

A thybied, yn'ddi-fadda’, y eai fe’i grogi o’r lleia‘; 

Ni chlywn ddim gwell cysur, na Hai! hai! cymhesur, 

Nid am eich daioni y cawsoch eich cospi; 

^Byddwch facbgen da weithian, yn hollol, o hyn allan-- 
Pan glywais i hyny, ni fedrais i ond sỳnu, 

Ac nid oedd waeth i mi o gàrai, yn yr ysgol na chartrau. 
Mi fura wedi hyny dri-mis yn ddigon gofalus, 

Ac yn cadv/ fy ysgol ya dda dda rhagorol; 

Wrth kîr gael fy arbed, mi es eil-waith yn ben-galed, 

Pleb leicio mo’ra Gwyîmabsant, dechreuáis chwafeu truant; 
Ond rhyw ddiwrnodar fy lledol, fe’m canlyned i‘r ysgol; 
Yaa mi glywn fy meisfer, yn galw ar ei foniter ;j 


GYFFES OFERDDYN. 


hìm üp, Jokn Wooä, I’ìl whip hm to the bíoùd! 

Pan gym’rwyd fi i fynu, mî ddechreuais gicio a thaflu; 
fíold him up, meddaí mèister, PU fay to his hamper : 

Wiìl you pl'jy trmnt agäin, syre? jVo, no, meddwn innau, 

Ces fy chwipio yr amser hwnw', onid oeddwn i hanner marw. 
Mi a fura wedi hyny flwyddyn yn oreu ün o lionyn', 

Nas y dfsgais î yn rhlgyl ddarilen fy Meibyl, 

A meistir yn fy nghanmol yn oreu yn eiysgoî, 

A myn’d at fy nhâd fy hun, i geisio Âccidence chwipyay ■ 

A bod yn hwnw flwyddyn yn fiwr fy anffortun, 

Nes constro Ngramnier mor rhigyl a mhader, 

A chäel rules yn y man, i repeato pob rhan ; 

’Nol heì pob prablés, mi ges /Eso/» Fabies, 

Bum yn hwnw ynhirefrydd, yn dysgu dywedyd celwydd, 
Önd mi es adreu ryw nos\vaith, yn döa iawn fy ngobaith, 

I mi gaeî esgus rhagorol i ymadael â’r ysgol, 

Gan ddywedyd nadoeddwn i’n dysgu ond ynfydrwydd a 
, ’storîau celwy’, 

Ac y cawn i wersi o’r fath h'òno, heb dalu diin am dano ; 

Fy nhâd a mam pan glywsant, trwy dêg a’m perswad'sant, 
Os canlynwn i ddysgeìdiaeth y down i well gwybodaeth : 
Ryw sut, rhag eu digio, mi es ati ’r aii-dro, 

Mi fura yno gw rs anian yn gwneyd a fýnwn fy hunan, 

Yn tòn perllani, ac yn yspeilio gerddi, 

Yn gwerthu fy llyfrau gael arian at gardiau, 

Týnu fy mytymau, a’u chwareu ar y disiau, 

Gadael fy niiìad ar y llwyn, a’r lladrou yn eu dwyn, 

Týnu at y tenis, a chael coledd y celis, 

Curo â phob hogiau, ymladd â’ra sodlau, 

Nes oeddwn i yn mhen y flwyddyn, jn ’sgarbwd noeth- 
iymyn. 

Pan deallwyd fy nghastiau, tni ges aros gartrau, 
Miglywnfy nhâd amamyn ilidusyn sônara fy rhoiar brentis; 
Os y fi a’i dewiswn y cawn i’r greiít a fỳnwn : 

Finnau’n o ’smala a’u hattebwn yn ara’, 

Os cawn i newis celfyddyda’, y gwnawn i brentis o’r brynta’. 
Hwy fuant ennyd yn ymryson am ddewis celfyddydon : 

Fe fýnai mam yn ddioedí fy ngwneyd yn Boticari, 

Ac yü burion Doctor Physig, i fyw fel gŵr boneddig : 

Fe ddywedai nhâd, cyn cawn i fyn’d yn Ddoctor, y, Cawn i 
ddyrnu yn y 'sgýbor ; ' 

Nac yn Botieari, ni chawn i fyned un o’r rhei’ny, 

A 2 




. CYÎ'FES OFERDBYN* 


Äm eubodhwjt’nlladá ac yn ’speiliopawb ddêl dan eu dwy.îö 
Fe dd^wedai mam» fy mod i’n ’sgoihaig odiaeth, y cawn i 
fyned yn Wr y Gyfraith : 

Mi attebaig inneu", nad awn i d)yth yn Dwrneu, 

Ac nad oeddwn o râdd ddyledus i fyn’d yn Gounseler neu ’a. 
Ustus.; 

Hwy fuant yn enffiyn chwedleuaam gael î mi frainîo‘r fwya‘: 
Fe roi nhâd fì ’n saer. fe roi mam fi ’n Faer ; 

Fe roi nhâd fi ’n Faiiif,> fe roi inam fi ’n Sirif j 
Fe roî nhâd fi’n Borter, fe roi mam fi ’n Superviaer ; 

Fe roi nhâd tì’n Belman^fe roi mam fi’n Fcseismar! : 

Cyn diwedd, rhoi nhâd fi ’n Dincer,, gwnai mam fi ’n ’Sgwîer. 
Mi fum felly ’n hir ya gwrando, ar fy nhâda’m mam yn ym- 
byngcio, 

Y n^iil yn fy mwrw, a’r llalî yn fy nghadw. 

Ebe’r^tìnnau, Ni eawasoch etto mo ’r grefft wyf yaeî ieicio, 
Os, câf fi ddewis fy ngheiíyddyd, myfi a’i henwa ’o ddiwyd* 
Meẅn bwriad digynhwr% myn’d yn brentis, i Dafarnwr, 

A thyna’r f3n.o.rau ì ddysgu pob castiau,, 

Ac i gjy wed pob newyddion a fo gan ofer-ddy'nioa,, 

CaCÌ cennad dros ennyd i dreio’r gelfyddyd, 

Ac y’mhen ychydig.amser myned JOHN yadrêchna-‘i feister 
Cael bod weithiau‘a Dapsíer, ac vi''eithiau‘n Horsler,. 
V/elthia‘u canu a dawnsio,, weithhm ‘a cael £y Rghuro, 
Weíthiau ‘n líawenddigon, ac weîthiau‘n drwm fy ngjialoo, 
Nes oeddwn i mor gyisnefin d drîn bonedd a chyffredin, 

Ac nid oedd arna‘i ofn un-dyn os cawn i lonydd ganddiyn^, 
-Na phrîs oneb a‘m cyfaffyddai,,nachan neb am danaí finnau,. 
Ac mi aethum mor ddibrisied a‘r dibrisin ag, a aned, 

Nac o fuchedd yn fy nghanlyn, mwy n i‘r Bwdn mochyc,. 
Ond tyngu a rhegn), chwareu a chwerylu, 

Tỳnu ffrae y‘mhoh tyrfa, a ‘n cael y gwaetha‘ ; 

Os rhawn i un ddyrnod, mi a gawn ddeuddeg ffonod, 

A bod wythnos yn gorpBwya a‘m haelodau ‘n glwyfus, 

Yn griddfan ac yn gweiddi, ac yn ffaelu a chodi, 

Mi gymmetais feddwl- cadarn i ymadaeL â‘r tafarn, 

A throi helbio bob hariaeth^ â‘m bryd ar hwsmonaeth, 
Myned adre ‘n ẃr sobor,. a bod yno dymmor,, 

Fy nhâd a mam yn fy ngh'anmol, fŷ raod i‘0 Hwamon reiol, 
Minran ‘r nâs yn myned allafli, lle cly w ‘n ì fod sucân,, 

Ped fae onddau-ddyn did'defnydd, b.yddwn innau‘n,drydydd j 
Mi funi feiiy ‘n daialian hyd oni ddaifu‘r arian, 

Vna mi a ddyfeisais, ffórdd arrila gymmeraìs, 



CYFFES OFEÎlDayN, 


Heb fedru ymddiddyfna pan âi fŷ nhâd â maffi ì g^sgu, 

Mi ddygwn yr ỳà o‘r sa.chau, i roî am gẁrw tafarnau; 
Dwyn y caws, a‘i guddio, a‘i newid ana ddobacco; 

Dwyn y bara a‘r ‘menyn, a dwyn y cîg i‘w caniyn, 

A^u gwerthu dan dîn, i‘r Hwcsters cyíFredia, 

I gael arian yn fy tnhoced i fyn‘d f garu merched, 

Cadw nosweithiâu llawen, a gwasgu pob mersen, 

A‘r rhai ‘n pan gaent gyfiau yn chwerthîo yn eu dyrnau, 
Dan godi bysedd yo fy Ogwegil, a dweyd fy niod yn: ddyn 

cynoil, 

Pan fyddwo innau ‘n talu‘r scorion o fesur y goröo, 

Am gwrw ac am fragod yo moliau‘r hopeiod ; 

A‘r sawi a f‘ai ‘n caei fwyaf a feiai arna ‘i gyntaf. 

Cyo diwedd hyn o bowíri, daeth gwragedd y piseri, 

At fy nhâd a mam yn brysur, a hyo yn llawo llythyrÿ 
Fy mod i’n cadw reied, ac yn caru ‘r merched, 

Ac yn swagro pob moddion, yn aii Ì‘r mâb afradlon, 

Fe ddechreuai ‘r hên wreigan ddanw'sio cuwch a‘r wybrtn, 
Ac fe fu rh/fe! c/nddeirioca rhwng fy mam a finn'i’, 

Na bu agos rhyogw’y‘ i a thyftgu yr awn i ffwrdd o‘r gweiy 
I*r môr i‘<n boddi, nêu i‘r tân s losgi, 

Ac ofti chawa i lonydd, y gadawn ì‘r gwîedydd, 

Ac yr awn i o‘r deyrnas. oni chawn i wneuthur fy mhwrpas j 
Pan glywodd fy mam fi ‘n tanio, Jechreuodd iareiddio, 

A dweyd wríhyf am yrogroesi, a pheidio â‘m drygioni, 

A finnaü mor ddiathro nad oeddwn i‘n prisío, 

Oftd canl/o cwrs natur tu hwmt i bob mesur : 

Oûd y‘mhen aiuíier fy rhieni a bwyötíodd ddydd dyweddî, 
Rhyngwyf a meryh i aymmydog, hwn oedd ŵr arianog, 

Gtft dybio mewn môdd aatal, ond fy rhoi dan bwys gofal, 

A hýay mewn amser, y mendiwn ì kwer; 

Yr o’iyn ionau ‘n ieìcio ‘tnhriodts yfl abl cyfaddas, 

Mçr gvmhwys yn gosod yn flŵch a'r cyfrwy i‘r hŵch ; 

‘R oedâ hj yn eneth befl-íFôl, a fînnau ‘n tíengcyn glwth- 
fol ; 

Gweîl y medrai hl alw am olwyth, na chadw tŷ a .thylwyth, 
Gweil 7 fftedrwft íanau gvymp‘niaeth, na diiyn hwsmonaeth, 
Ond i dewì sôn, a therfynft pob ymr/son, 

‘Roetid pob peth wrth fy mhwrpss; tra paro ‘r nelthior a‘r 
briodas, 

Cawn fod yn llawen wythnos, er eu gwaethâf, ond aros, 

Ac ar ol hyny o boẃtri,.fti wyddwn bech a ddeuai i mi ,• 

a3 





6 


CYFFES OFERDDYN. 


Daeth y ddau hên-ddyn i‘r un-lle, fy nhâd i a^i thâà hithau, 
I gyd-seintio rhyngthyaS ac i gymmeryd i ni dyddyn, 

A rhoi stoc i ni arno, ac ŷd i‘w lafurio, 

A gwueuthur pob peth yn dwtnas, yn y tai ac o‘u cwmpas ; 
Ni fuom dros ychydig yn byw yn foneddig, 

Heb bris ar ein cyfarch, pa du i‘r tŷ yr heuid cy warch; 

Yn cadw gweision i tídiogi, a morwynion i yrogoethi, 

Pan b‘ai ereill gydâ‘u cynhaua', byddw'n innau ‘n y tafarna', 
Prynent hwy biadur a chryman, prynwn innau bot a chwpaa 
A ilawer difyrach oedd genyf gyfeillach 
. Lîu o oferwyr na llu o fedelwyr : 

A’rwraig o‘r tu arall, yn hyswi feddsl gaîl, 

Yncadw cwmpeini iwragedd y piseri, 

,Yn rhanu llaeth ac ymenyn am eu chwedlau Gwanwyn, 

Yn codi ‘r naill a gostwng j llall, heb edrych unwaith p'Ie 
b‘ai gwaîi, 

Heb na throell na gardîe ar lawr yn un lle, 

Yn llaw ‘r feistres na ‘r forwyn, un dydd o’r flwyddyn, 

Ac felly ‘n cyd-redeg rhoi'r cwbl i ehedeg, 

Feldaü fae‘jî dyfeisio y ffordd i ddinystrio, 

Nes i ni fyn‘d felfy heb ewin i ymgrafu. 

Wel dyna i chwi iNghyífes iawn bynod a‘m Hanes, 

Fy Ie‘ogctid sy‘ n clysgu, cymmerwch rybydd o hyny ; 
Ymgroeswch yn bybur, cyn y bo rhy hwyr; . 

Cyn myn‘d o‘r defsid aîlan mae câu drws y gorlan ; 

Cyn barn y mae dadlu, cyn henaint mae gweìhi: 

Heddy w mae erìifaru, rhag tnai rhy hwyr y foru. 


RHAN II. 

"Y CYMRU cyíFredin, o gareJd lîn gwerin, 

Rai llawen di-giwed, afieithus, gwrandawerì, 

A phawb anIlyth‘renog, aBghelfydd, anghenog, 

Sy ‘n byw mewn tyîodi, trwy seguryd à diogi; 

‘Rwy‘n gỳru o‘tn gwirfoíid fy rhagymadrodd, 

Nid at ddysgawdwyr, nac ereill gywreinwyr, 

Sy‘n byw mewn diwydrwydd, wrth reol gonestrwydd : 
Ond i‘r efryddion, oferwyr afradlon, 

I chwi‘r wy ‘n anrhegu hyn yma i‘ch difyru; 

Sef Aîl Ran o destun CyíFes OFERDD YN, 

Y môdd y dygwyddodd, i‘ro gael cyflawn ymadrocd ; 
Fel y dy wed yr hên ddyn, Cynt y daw deuddjn 
.I.gyficyidd â‘u gilydd, na dau fynjâd : 


cyffes oferddyn. 


Felly yr hên-ŵr noeth-lwm a weîswn cr^s talwm, 

Ryw noswaith o‘r Gaua‘. a ddaeth ata‘i lettya ; 

Vna wrth ymddyddan â‘n gilydd yn gyfan,' 

Mi ofynais i‘r hên-ddyn y geiri|u sy‘n canlyn : 
ry ewythr oedranus, chwi a vWywedasoch eisus 
® dyí^d’au eich ie‘ngctid, 

Modd y treuliasochyn ofer hanner eich amser ; 

Mi chwennychwn weithian gael gwybod yn gyfan, 

Eich damweiniad trwstan o hyny allan, 

Eich sylwedd a‘ch sâl fraint, a‘ch diill yn eich henalnt ì 
\ ntau a‘m hattebai, Chwi roisoch dasg arna ‘i, 

Ormod debyga ‘i o hyn dan y borau ; 

Mi draethíf i chwi‘n groyw y gwir nesa‘ y gallw*, 

O ‘wyliys fy nghalon, fy ‘marweddiadau‘n union, 

A‘rn Hoferedd .cyhoedd.fel y mae, âc fel yr oedd. 

Mi ddywedais|i chwi eisoes y rhan hòno o‘m heinioes, 

» iDodd y piiodais, a‘r fangced a gefais, ? 

A chsel tan ein dwylo o‘r goreu ddigon i ddechreu, 
teì yi aethom raor a‘mhwylltrwy ‘r cwbl mewn byfbwylî, 
Mvfi yn wan iy hwsmonaeth, a hithaii ‘n sâl ei hyswyaeth, 
Erbyn yr amser rhelta, heb dalii mo ‘r brycha‘;' 

Hi yu iraidd gangen, yn eppilio fel cwningen: 
gm oedd pob peth yn methu, y plant oedd yn íFynu, 

Ho;. waith y wreig-dda ydoedd mamm<>etha, 

Y rhan amla'n wastad â‘i bol at ei Uygad, 

Neu y‘nghil y pentanau â chyw ar ei bronau ; 

•A mínnau ‘r mâb afradron yh hau fy ngheirch gwylltionî 
A‘r cynhauaf heb fedi, ond ffrwyth banaeth a ch ledi, 

A‘m tiroedd dan ardreth, allan o gyffeth, 

Heb ddwyn gwaír na phyrfa, nac ŷd cynhaua*; 

Ond anifeiliaid y pentreB trwy ‘r flwýddyn ym ei bori, 

A‘in hardreth i‘n cerdded dair blynèd J, (í^tarrears yn ddyled 
A rhyw un yn gofyii bob dydd yn y flwyddyn,' 

A rhai yn fy siwio ám ddyled cwrw a thobacco, 

Ac am bob ofer fargenión, yn tòri fy nghalon : 

Daeth y ineistir tîr ac a glybu fy mod i‘n tòri fyny, 

Ae a ‘sgubodd y cyfan yn y tý ac ailan, 

N j adawodd werth hatlin* ond y wraig a^r plant bychin, 

A throi rhai‘n i gyd weiddi tros y drws i'w-cro'ri ’ 
Vno ymadael â‘i fythod fel haid o fedlemod, ^ * 

A myn‘d ymaith tan weiddi at ein rhieni, 

I geisio ymwared heb ammeu, rhag marw o wall ac eisieu • 
Bod ennyd yn gwrando ar bawb yn ein dwrdio ; 



8 


CYFFES öFERDDYH. 


Ni gawsonj^ein swcro raí dvddia'u dâ 'n ta Uu a^n mamauj 

A^n hysgytaygu‘n greulon am foá yn afrailon : 

Ar ül iddynt flino yn ein bygythio, 

, Yn union yr ün fáth a ll Ygmien dan bàlf y gâth, 

Yn cael dannod ein nieddaldra, heb le i atfe^ rao ‘r petha‘: 
0‘t diwedd darfu iddynt rana‘r plant rhyagddynt, ^ 

Un gyiâ ‘i daid a‘i nain yma, ac un gydâ'i daid a*i nain yna, 
Un gydâ ‘i ewythr i‘w gadw, un araii at fodryb acw, 

A phêri i ninnau ymdaro drosom ein hunain neu beidio ; 
Nyni ‘n ifaingc rnewn :echyd, nid oedd ‘lúsen roí i ni fwyd; 
‘Roedd y wrng yn hỳ ar ei mham, nid âi hi ailati. un càai, 
A rhwng bôdd ac anfodd yno hi dariodd : 

‘Roeddwn ninnau mewn gwall go', fei dyn a‘r bendro ; 

Ond mi aethura i rodio ile gwelswn gael groeso, 

A pharch 'a chyraraeriad pan oedJ arian yn y boccad, 

Ond garw i rai ‘r breu’ dwyd, ‘roedd pawb wedi newi*l, 
‘Roeddwn innau feiuno'r India, nid oeláneba‘m hadwaena* 
M' es i‘r tafarn tîrion, gan dybio yn fy nghalon, 

Y cawn i greso dihareb a ehwynö i mi ‘ngwrthwyneb ; 

Ohi ‘roeítd vma gyfriewid hynod, y wên <Jêg wedidatfod, 
Gwràig y tŷ cyn sured ^‘r finegr i‘w gweied, 

Yn edrych arna ‘i mor rhywiog ag jr gî cynddeiriog, 

Heb ddywedyd gair o‘i ,min mwy nag p‘i thîn ; 

Ni fedrẃn i ond sỳnu ‘n ebrwydd, feddwl am fy ynfycrw)'dJ 
\'no y cawn weled raewn ‘stafeil rai yn yfed, 

A‘ro gweîsai o fewn y flwyddyn cyn gynted ag un-dyn, 
Heb ŵneyd dim sownt o honaf, chwaethach yfed ataf ; 
Clýwn hwy‘n sisia] âc yn chwerthin, Ffei. dacw Oferddyn, • 
A‘r mwyâf did Jeunydd a fu eyioed yn y gwle ydd. 

Ebe‘r fi, rhyngo*' a fy hunan, y mae pobi yn ífals anian ; 
‘Roedd y îh d ra y dydd aîall yn fy ngaiw yn ŵr call; 

Pan oedd genyf arian i dalu am y cyfan, 

Mi fyddwn cystai fy synwyr y‘marn y c'wrop‘niwyr,' 

A chystai fy hwstnopaefh a‘r goreu o‘r gynfdogaeth. 
Myntd ify ffordo tan och neidra, heb gaeì yma ond fy scornio 
Mi es i un o‘r siopait, Ììe talaswn i bunnau, 

Am frandi a thobacco, a dysgwyl cael greso, 

A gofyn a gawn i 'nghoelio ara c'dlmai-werth o dobacco 
Nid gweii oejd eü möeáau na gwragedd y tafarnau, 

Ni chawn i ddtm-yno ond a nalwn i aiti dano. 

Mi gymmerais fy atteb, â‘r dagí...u ar fy wyneb, 

A.myn‘d ymaith ynddiryíBjUn !Ìâw‘r> wâg, a‘rllalihebddÌm 
Ni chlv/yn fy ‘nhraed i‘ra çario i un lle .oddi yno, 



CYFî'fiS ©fSSÎÍSr^', 





Gan drymed oedd fy nghalon' ar- of fy nghytndsítliíon. 

, Yn y ra^n rni gym‘rars feddwl, y'nghanol fy nhrwbwl^ 

Ac addunedaÌB amify hunan, y byddai iSrr o hyn allan, 

Os dewn i berchen daeilwaith y gwîiawn i well hwsraonaeth 
Y mỳnwn i brofi ‘nghyfeli cyn ei dreio‘n îhy beli: 

Mi futn felly dair blynedd yn dwyn mawr aDhunedd, 

A chynddrwg fy raaiícan,aphe b'aswn rhwng y tân a‘r pentan 
I roi i rai ryddid yn ddinara, ba ftrw ‘nhâd a mam, 
Gwnaent fi‘n ‘sgcuton i gaeieu hoîi drysor ; 

Dyna 'r amser ärbenig yr es i‘n ŵr boneddig, 

A‘r flwyddya hòno hefyd, i ‘chwanegu fy ngofud, 

Bu farw nhâdamam:y‘‘nghyíraith,gadawsantinieucywaetlì 
Y‘mhen ychydig ddyddiau bttfarw fy ng.wraig innaui; 
Mrfum dridiau ác wythnosj neu‘n agos i bythefnos, 
Yn^alaru’n greulon^ y'’înron tòri‘nghalön, 

Gan faint oedd £y mhwa.r, miidroes heibio.fy ngalar, 

Ac ymgy&uraisbeuaydd y cawn fy mydîo newyddi; 

‘Roedd gyûy‘,,dy.biaswn, faint fyd a fyawa 
O arian i’w gwarío, a digofn i'w spario, 

ÎNlíd posib’ yn fy meddwl i mi bythwario'r cwbwl. 

O dipyn i dipyn, m®r union a'^r Ìiiiîyn, 

Mi es ar hydyr hên Iwybrau, i deiaa'r tafarnau,. 

Heb goifio' am y r addüned a wnaethwn i yn fy nghaethiwed, 
Ond^bob amser yn.feddw tra fura i yn ŵr gweddw, 

Myn‘d i íFwrdd i r ffeirìau, a> bod yno dridiau, 

Cymmeryd march da danaf, a‘i ŷru hyd yr eifhafy 
A‘i adael allan yn yr oerfei, heb na bwyd na stabei, 

I starfio ‘n newyTìOg, a chyn feined a‘r pennog., 

A minnau ‘n byw ‘n Ìiawen, gydâ'r bibeli a‘r fflagen ; 

Pan darfyddy‘r arían, mî gychwyrîw-n.ailan ; 

Gofynái g<ŵr yn fy yrayi,- A drwciwch chwi‘r ceffyl ? 

Rho‘i i mi goron neu ffloriŵ, gydâ rhyw hên furgya, 
ü sgerbwd saeiaf a'fnasai erioed o- tanaf, 

A‘i gael tranoeth mewn ffôs wedi t-rengu ddeehreu nos ; 

Ni byddâi i rai arrî.fy tnarch gorau ond croen a hê-n bedciau 
‘Doedd bwrw hyny ond' siaw-ns, ni chae dòri ar fy nawns; 
Lle cly wn f©d cymmanfa- ehwareuaeth neu dyrfa, 
MPawncyn wyched a‘r paen, heb neb.o‘m hoi nacG‘m bîaen 
Gadael syber-wragedd à inerchedau i warchad i rai garttau, 
A thaîu mawr-brîs i‘r rhei‘oy ara bobi ac am olchi, 

Hebîaw a godai rhai 'n â‘u dwylaw eu hüuain. 

Os golchent ddau bâr o g&nfasau hwy ddygent y goraíu, 

Ac a godent gri a'gweidd’i, eu. dwyn oddi ar y perehi | 



ÌO 


CYFFES OFERDDYN. 


Dwyn fy righrŷi meînau, a‘i dòri'n gadachau ; 

Dwyn y blawd wríh bobi, dwyn y ‘nisnyn wrth gör.idi, 
Dw'yn fy mhais a‘m siaced, dwyn y carth o‘r pared, 

Dwyn y gwiân o‘r fudur, fel y dywed Shon Tudur ; 

A mwy o‘m dâ a ddyfethan' nag a ddyfethwn i fy hunan. 
Mi gymmerais feddwl call, i geisio gwraig arall, 

Os ynddi b‘ai daioni, y gwnai hi‘n well na‘r rhei ny, ' 
Mi es mewft sidan a meìfed ì fFwrdd i garu merched ; 

Os ffôl a fum i‘n llangc, ac ofer yn ieuangc, 

Saith ffolach yrwan y‘marn pob ffislan, 

Gan chwerthin yn fy llygad, a‘m galw i‘n gariad ; 

Mi a fìirsais ar gymhendod gwenieithus genethod, 

Ac rai aethum ymŵr hoyw i garu gwraig weddw, 

‘Roedd hòno ‘n un poẅsi, ar ei gŵr wedi mhowi, 

Ac mor wastad ei rheswm aj tstice y quorum; \ 

Hi wnai bob hyswyaeth o‘r oreu yn yr ardalaeth, ' 

Hi wn3Ì‘r dw‘r yn llefrith, hi wn3Ì‘f hsidd yn wenith, . 
Hi wnai fêì o’r wermod, hi wnai‘r byd â‘i thafod; 

A‘r tro cvnta‘r es i ati hi ad lawai mhrÌGdi: 

Myn‘d i ffwfd i yn ben-boeth i brynu Íîcínce draftoèth, 

I‘w phriódi hi‘n ddystaw, a hyny allan o law. 

Myn‘d i‘w hol hi adrau, a dechreu cyfri‘r pensu ; 

‘Roedd pknt bach gatidii hithau, ben am ben a minnau. 
Daeth tylwyth fy ngwrEÌg gy.nta‘, pan glýwsant hyn yma, 
Hwy ỳrent fy mhlant innau yn Iluoedd i ini adrau, 

‘Roedd ynoŵolwg gethin rhwng y ddau lîtii, 

Loaaid tŷ bychan ar draws eu giiydd yn goran,. 

Ond nid oedi hclp amhyny, ‘roedd yn rhaìd bodcilonî: 
Ond beîh syid waeth na ‘r cwbwî, î ‘chwanegu fy nbrwbwl 
Erbyn treio fy marced, yr oedd hi‘o ganer o ddyled, 
‘Roedd cwmp‘ni ewyllysgar yn cyrchu i‘ra neithiai, 

Nid i roi rhoidion, oni i ofyn dyledion ; 

Troi‘n ddykdwr i hwn heddw‘, troi foru i hwa acw, 

Troi dranoeth i‘r trydydd, troi‘n banhrupt i un drenydd : 
Un araH a ddywedai, Oni chai fe bond a melchiau; 

Neu ariaa, y gwnai hwn fy siwio yn y sesiwn ; 

Gwerthu ceffyl a chaseg, gwerthu ychen a gwartheg, 
Gwerthu môch » defaid, a phob anifeiiiaid, 

I ŵr goludog pwerus, gan dybio fy mód i‘n gyfrwys, 

I gael arian ddigon i dalu ‘r dyledion. 

Myu‘d i‘w gofyn yn mhen ychydTg, ‘roedd hi ẅedi cael e 
benthyg; 

Mrbyn GÌaddu ei gẁr, a chodi ei phen ©‘r dw‘r ; 



CVFFES OFERDDTN. 


îf 


Nîs prwyddai'fr gŵr nes considro nad oedd iddo chwaneg etto 
Mi fum fell 7 ‘n talu'n bybur tra par‘odd y gwêr a‘r pabwyr, 
Heb spario na dâ nac ariar, a‘r cwbl yn rhy fychan, 

0‘r diwedd dechreu‘sant chwerwi arna‘i, a‘m siwioyny mân 
gwrtau, ' 

A‘r cwynion yn dyfod allan, o fesur dwsÌB yn jr un-fan, 

A‘r baili côch y dyddiaù nesa‘, a ddaeth at^f i afaeia, 

Cario o'r tŷ allan y pedill a‘r crochan, 

Y twba a‘r noe bobi, a phob mâth o lestri; 

Gorfod cilio i rywle rhag ofn myn‘d a mìnne‘. 

Os byddai dim yn y boced, awn i‘r tafarn i fwrw fy Üudded, 
A dyfod adre‘n hannermeddw,mi gawn y wraigyn chwerw, 
Yn curo'r coed o‘i chwmpas, gan fiint oedd ei hAnras, 
Taro wrth beth difeth, heb wneyd d:m ond cwrap‘niaeth, 

Fy ngalw i‘n ffalstwr dau wynebog, yn gnâf, ac yn rôg, 

Yn uffern y byddai f’ enaid am wneyd cam â‘i hymddifaid : 
Ni byddai hi un awr o‘r diwrnod heb olJ«mg ei thafod, 

Nac yn ei hiechyd ei hunan ond pan fyddai hi‘n ‘scoldeian ; 
Ac os byddaì dim yn dygwydd a fyddai gwell na‘i gilydd^ 
Hi ranai ‘r cyfan rhwng ei phlant ei hunan, 

Ni chai fy rohlant innau ond y ffâr a fyddai, 

A‘u paffio bob ennyd, a‘u galw‘n gywion gwenwynllyd, 
Rhag iddi lâdd y rhei‘ny, mi a‘u gỳrais i weini, 

'A‘r rhai lleia ‘n haid i hela eu tamaid.; 

Er hyny ni byddai hi syfyl, ondtỳnu rhyw gweril, 

Pan fyddwn ddystawa, hi ddechreuai fel yma, 

Dywedai, Nêf i enaid í ANTO, fel hyn ac fel hyn y gwnai fo 
Yna dyna hi ailan nes byddai ‘r.creigiau ‘n dfsbadan, 

A da fyddai ‘r ymdaro os peidit a churo: ^ 

Ni a fuom lawer nôs yn treio am y clôs, 

Hi â‘r letbren, a minnau â‘r mopbren. 

Bu Üawer battle felly nes i mi fetstroli, 

Ac fèi yr oedd hi ‘n heneiddio, hi a beidiodd a churo, 

Ond ni pheidiodd ei thafod araith ellylidod, 

Nes daeth angeu chwerw'edd a‘i dwyn hi o‘r diwedd, 

I roi i mi ollyngdod o lawer o drallód. 

Ag er maint fy anffòrtun, mi a dde‘s o berthen gronyn, 

Ac i ymgaloni rywfaint eìlwalth yn fy henaint, 

A‘r plant yn codi penau yn dysgwyl eu sÄdre hwythaù, 
Hwy ddywedent yn dêg fwynedd, ac aaddcwent i ini fawredd 
Nes i mi roi pob cryglyn a feddwn i rhyngddyn‘. 
f n ol i‘r rhai ‘n wella, hwynt-hwy oeddent goega ; 

Rhoi'r ffon o‘m llaw allan^i^m çuro fy hnnan. 



■CY''5'F;E'S OFEHDBYN. 


Yn ol hynjf, yu fy nîg, y‘rohen rhyw ychyciig, 

Mi es î gara inorwyn ag oer d yn siambroei huri, , 

Ar fedr cael rhyw faiht o yrogeledìd yn fy henaintj 
A phobi i mi deisenau,.a golchify nghîysau. 

Mi fum yn dal wrth hòno, gan daer ddymuno 
Arni dd/fod. i‘m canlyh, a hithau ‘n gyndy n. 

Hi a ddýwedaifyinod i'n rby oedranus,ahîthaü‘^nrhy nwyfus 
Ond gan daered a fum i wrthi, mi a‘i hudes i‘m priodi, 

Mi a fum gydâ hòno ddau fis, yn dal fy nryylo yn fy tíewìs, 

Yn câel y byd a fỳnwn, a phoh peth ;a ddyrnunw'n, 

A ngwäta o dobacco, .=a hithau‘n taluam dàno, 

A‘i losgi ei huuan o‘r gorau, yn gystal a roinnau ; 

Ond hi a flinodd yn o babur fy nghadw i‘n segur, 

Ac a ollyngodd ei thafod, fod ei har'an weditíarfod. 

Os byridai raid i mî godi allani eimill ar'an, 

I datu am fwyd a thobacco, os byddai raid i mi wrtho, 

* Roedd byny‘n ctiwedlarw,fuasai waeth iddi‘n lladd l‘n farw 
M wmaethum i Oferddyu maith.ŵrloed ddiwrnod o waíth. 
Aeth hî i ffair neu farchnaâ, gadawodd finnau i warçhad ; . 

Pan aeth hi oddi cartrao, dechreuais chwilio ei choffrau, 

Xle de‘s o hyd i‘w choden, ac ynddi arian chweigen, .' , 
Mi ro‘es yr agoriad dan y drw’s, ac i fyn‘d ‘roedd yn.f'adws ^ 

I r tafarn tirion, yn Itawen fy righálon, 

Mor chwannog i‘r fargen a‘r gâíh i‘r llygoden. 

Mi a glywnchwedtnewydd ýma,fodîyngwraigi ynpateìnîa 
A ^ngwawdio innsu^n erchyll fy mod i‘n gysgod gw$r ereill: ^ 
Âc ar hyn o chwedei dyraa hithau‘ndyfod yndebyg i gythrel i 
Ac a‘m tfrawai yn fy nhalcen oni phlygodd y íflagen, 

Hi a‘m lladd‘sai yn y fan oni bnasai fy achub yn fuan, [ 

A hi a‘m siarsoddyn giedd nâd awn i byth i‘w tbuedd, 

Ae nid aethum at y feny w hyd y dydd heddyw ; 

Mi a ymroais yn ddiwyd i fyn‘d i helaîy mwyd : 

Pan eiwyf i drê‘ neu bentrau, mi gâf glywed yr hogiaa, 

Yn gweiddi gwcw mêdd y gôg^ dacw gicwaíit rhíwiog, 

A‘i gyrnar ei goryn, yn blu ac yn edyn. 

Ni châf fi ronyn o lonydd o ddrws i*w gilydd, 

Onrd fy mod i wedl ymgynnefino yrwan yn eu gwrando, 

Üyna i chwi fy Hanes, a^mCoffia, a‘m holl GyíFes, 

Y dyn mwyafei Oferedd a iuerfoed y %gwlâdÊ^ýae 4 d... 

Mae‘nddiareb ari bobdiriaid,tiiai diwedü 

Fy niwedd innau, hên Oferddy n,yw bttd y n s|Wpl i'mli'dý.ç» 


DIWEBB, 



